UKURASA WA BIASHARA 

FACEBOOK 



Jinsi ya kufungua ukurasa na kuanza 
kuutumia kuendesha biashara 


SHORI MN 





Mwongozo na taa ya mfanyabiashara 
katika kufungua ukurasa wa biashara 
facebook (Facebook Business Page) na 
kuanza kuutumia kuendesha biashara au 
kazi maalumu na matangazo. 



kitabu cha kubadili mwonekano 
wa ukurasa wako wa biashara 

y 

y 




Link zote zimeandikwa kwa mandishi ya rangi ya pink 


www.shorisuccesslife.com/blog 


SHUKRANI 


Namshukuru Mungu kwa kunipa siha njema tangu 
naanza kuandika hadi kukamilisha kitabu hiki. 

Nitoe shukrani za dhati kwa first lady wangu, Anna 
Ngalawa kwa msaada wake mkubwa wa ushauri na 
kunitaka kila mara nikamilishe kitabu hiki mapema. 

Pia niwashukuru wafuatao kwa ushirikiano wa 
kitaalamu na uzoefu wao katika kutumia mitandao 
ya kijamii kujenga biashara, The queen of Facebook, 
Mari Smith na Mkurugenzi wa HEA, Boaz Mkumbo. 

Shukrani za mwisho zimwendee Mr. Amani Sule 
na marafiki zangu wengine waliofanikisha 
kukamilika kitabu hiki kwa namna moja au 
nyingine. 


Mungu awabariki. 



MWONGOZO WA UKURASA WA BIASHARA FACEBOOK 


YALIOMO 


Utangulizi i 

SEHEMU YA I 


1. NJIA ZA KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 1 

2. PITIA KURASA ZOTE KABLA YA KUCHAGUA 13 

3. TUANZE KUTENGENEZA UKURASA WAKO KWA KUTUMIA SIMU 20 

4. TUTENGENEZE UKURASA KWA KUTUMIA KOMPYUTA 32 

SEHEMUYA II 

5. HATUA ZA KUREJEA KATIKA UKURASA KWA MAREKEBISHO 38 

6. JINA LA UKURASA, CATEGORY & USERNAME 42 

7. PICHA YA JUU YA UKURASA NA PICHA YA PROFILE 53 

8. KUFUTA, KUBADILI JINA LA UKURASA NA CATEGORY 63 

9. KAMILISHA UJAZAJI WA TAARIFA MUHIMU ZILIZOBAKI 71 

SEHEMU YA II B 


10. MAMBO YA KUEPUKA UNAPOENDESHA UKURASA WA BIASHARA. . . 87 


11. MAMBO YA KUFANYA UKURASA WAKO UWEZE KUSTAWI 92 

SEHEMU YA III 

12. ANDAA MCHANGANUO AU MPANGO BIASHARA KWANZA 121 

13. JINSI YA KUANZA KUTUMIA UKURASA WAKO 139 

14. JINS I YA KURUSHA TANGAZO KWA KULIPIA FACEBOOK 155 


UTANGULIZI 


Ukurasa wa biashara haukamiliki kwa kujaza jina, kuweka picha na taarifa za 
mawasiliano na kisha machapisho ya biashara. 

Ukurasa nadhifu na unaofaa biashara yako ni ule ambao umebeba kila kitu 
muhimu ambacho biashara yako inahitaji, ili kurahisisha uendeshaji na 
mawasiliano kwa wateja. 

Kitabu hiki cha UKURASA WA BIASHARA FACEBOOK kinakupa mwongozo 
wa kutengeneza ukurasa unaofaaa kuendesha biashara zako Facebook na jinsi 
ya kuanza kuutumia kuendesha biashara au kazi maalumu. 

Kinakuongoza wewe mfanya biashsara mchanga katika utumiaji wa mitandao 
ya kijamii kufanya maboresho ya ukurasa na kuepuka makosa yatakayofanya 
ukurasa kukosa thamani kwa msomaji au mteja. 

Sura ya mwisho katika kitabu hiki imeelezea jinsi ya kurusha matangazo kwa 
kulipia katika mtandao wa facebook. 

Kama umenunua kitabu hiki umechagua MWONGOZO SAHIHI utapata 
msaada kila utakapo kwama wakati ukijaribu kutekeleza hatua zilizomo ndani 
ya kitabu hiki. 


Tuandikie 

Barua pepe: success@shorisuccesslife.com 

AU 


Whatsapp: 0682937214 


NOTE: HILI NI TOLEO LA BURE. 


KUPATA NAKALA KAMILI YA KITABU, TUMA UJUMBE AU PIGA 
0682937214 (WHATSAPP) KWA GHARAMA YA SH. 9500/= 



SEHEMU I 


www.shorisuccesslife.com 


Sehemu hii ya kwanza kwa kiasi kikubwa ni kwa ajili ya matumizi ya simu. 
Link, picha na mwongozo unatekelezeka kama utatumia simu ya smartphone au 
applications za Firefox na chrome katika simu yako. 


s* 


ACHIEVE YOUR SUCCESS 




NJIA ZA KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 


lli kufungua kurasa Facebook (Facebook Business pages) unatakiwa 
uwe na akaunti ya facebook. Akaunti ya facebook ni profile ambayo 
unaitengeneza bure unapojiunga na facebook mara ya kwanza ili 
uweze kuchati, kuandika habari au taarifa mbalimbali, kupost picha 
na kuwasiliana na watu wengine katika mtandao husika. 

Hii hapa ni mifano ya profile/abaunti . Picha ya pili ni mwonekano wa 
akaunti ukiwa na simu ya android na picha ya kwanza ukiwa 
unatumia Firefox kwenye simu. 



Shori MN 



Activity Log 



Update Info 


l'm a teacher by trade, author and 
entrepreneur. I teach how to grow 
business on social networks. 

EDIT BIO 


25 Pending Items 


B := 

Post Update Info Activity Log More 


I help entrepreneurs to maximize their reach 

tr» ri iRtnmpr<; pyn^nH m;=irlo=>t R. inrrp>pi c:r> 


Kama hauna akaunti bonyeza www.faceboob.com kisha anza 
kutengeneza akaunti mpya kwa kufuata hatua zingine zinazofuata 
ukiwa Facebook, ikiwa utashindwa wasiliana nami kwa msaada: 


Whats App: +255 682 937214 AU Facebook: Shor MN 


Kama ulishajiunga na Facebook, endelea na hatua zinazofuata za 
kufungua page yako. 



NJIA NA JINSI YA KUANZA KUFUNGUA UKURASA 


Pengine unaweza fikiri simu haiwezi kutengeneza kurasa nzuri , 
na ukashindwa kupiga hatua kwa sababu ya kukosa kompyuta. 

Hapa nimekupa mfano wa uburaso wangu niliotengeneza na 
kuuendesha tangu mwaka 2015 kwa kutumia simu. 

Bonyeza Shori MN 


Katika kitabu hiki unajifunza njia za kufungua ukurasa kama ulio 
uona hapo juu kama umebonyeza link na kuona. 


/// uweze kufungua ukurasa wa biashara facebook hatua ya kwanza 
awali ya zote ni kutafuta neno Create Page. 

Hapa nimeonesha njia tatu za kupata neno Create Page na jinsi ya 
kuanza kufungua page yako: 

a) NJIA YA KWANZA: 

Njia ya kwanza ni kubonyeza ( Create Page ) hapa katika 

mabano. 

Ukisha bonyeza mandishi yaliopo katika mabano hapa (Create 

Page) moia kwa moia utaingia hatua ya kwanza ya kutengeneza 
page kwa kubonyeza: 

• Getstarted 

• Jaza jina la ukurasa wako kisha bonyeza NEXT 
( tizama picha hapa chini) 

NB: Kwa matokeo mazuri tumia Fire fox au Google 

Chrome 


<- Create Your Page 


Connect with your audience 
on Facebook 

Businesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 




Name your Page 

Choose a name that reflects what your 
Page is about. 


GET STARTED 




A Ikiwa uli log out facebook katika browser utakayo 
itumia baada ya kubonyeza link, hatua ya kwanza itakuwa ni 
kujog in. Utaingiza namba ya simu/anwani ya barua pepe 
na password (angalia picha hapa chini) 


Kiswahili • • More... 

Kiswahili • f^l • More... 

Email or Phone 

honshori97@gmail.com 

Password 

*| SH0W 

LOGIN 

LOGIN 

Forgot Password? 

Forgot Password? 


Kisha utaendelea hatua inayofuata ya kuanza 
kutengeneza ukurasa wako kama nilivyo onesha hapo juu, 
mwishoni mwa ukurasa 3 na 4 mwanzoni. 

Ubonyeza GetStarted kisha jaza jina la biashara na aina 
ya biashara itakayohusika na ukurasa wako 















A Njia hii ya kwanza ni mkato na rahisi lakini ina 
changamoto. Hutapata matokeo mazuri ukitumia browser 

yenye features tofauti na Facebook app, mfano Opera min. 


Ikiwa kila ukibonyeza link hii Create Page inafunguka 
kupitia Opera min, copy link kisha paste katika browser 

nyingine kama Fire fox au Google Chrome kwenye simu yako. 

Brower nilizopendekeza hapo juu zinafanya kazi vizuri zaidi 
kuliko Opera min. 


b) NJIAYAPILI 

Njia ya pili, bonyeza Create Page ukiwa Facebook katika 
profile yako 



lli kutumia njia hii ingia facebook kupitia akaunti yako: 

• Ingia kawaida kama ambavyo huwa unaingia unapotaka 
kusoma post au walichoandika watu wengine. 

• Angalia juu upande wa kulia utaona vimstari vitatu 
(03) nilivyozungushia duara katika picha hapa chini. 




Share a status, photo or video 


/' STATUS 


■a PHOTO 9 CHECKIN 



Baada ya kubonyeza vimstari vitatu hapo juu utaona 
mwonekana wa baadhi ya taarifa kama zinavyoonekana katika 
picha hapa chini ya kushoto na kulia. Ukiwa upande wa kushoto 
endelea kushuka chini hadi uone neno ( Pages). 

Chini ya neno Pages utaona Q createpa ge (Create Page). 


-I 


Shori MN 

View your profile 


Q Search 


0 


Create Group 


Free Basics 


© 

o 

j Instagram 

o Saved 


Friends 


Events 



o 


Most Recent 


See All 


Shuka chini kuona tarifa za kulia 










• Bonyeza Create Page , ikiwa badala ya Create Page kuna 
See All, utabonyeza kwanza See All kisha utaona +Create 
Page 


Ikiwa ulikuwa na pages ulizokwisha tengeneza kabla au kuna 
page wewe ni admin, page zako zitakaa katikati ya Pages na 
Create Page 



Ukibonyeza Create Page, utaanza moja kwa moja hatua ya 
kwanza ya kuanza kutengeneza ukurasa wako kwa kubonyeza 
GetStarted kisha unajaza jina la ukurasa wako kuendelea 
mbele utabonyeza NEXT. 


<- Create Your Page 


Connect with your audience 
on Facebook 

Rusinesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 


<- Create Your Page 




WL 



Name your Page 



GET STARTED 










Hii njia ni nyepesi, nakushauri ikiwa utatengeneza 
ukurasa, tumii hii njia. Ukishindwa tuma ujumbe kwa 


msaada Whatsapp: 0682937214 


c) NJIAYATATU 

Njia ya tatu, bonyeza Create Page kupitia ukurasa ulio 
like au uliowahi kutengeneza (kama unao) 


Njia ya tatu ambayo unaweza kuitumia kutengeza page ni 
kutafuta na kubonyeza Create Page kupitia ukurasa ulio 
like au uliowahi kutengeneza au ukurasa ulionao kama 
admin. 


Q 

Shori 


@shorinr 

1 

ifc 

o 

Liked 

Followir 



Jinsi ya kufikia sehemu ya Create Page kupitia ukurasa wako au 
wa mtu mwingine 


Ukiwa Facebook, ingia ukurasa (page) yoyote ambayo unataka 
kupitia utengeneze ukurasa wako. Unapoingia katika ukurasa 
uliochagua utapata mwonekano huu: 






Shori MN 

@shorimnofficialpage 


LEARN MORE 


i^i ” * II 

Liked Following Share Save 

3 ★★★★★ 

Public Figure • Ngimu, Singida, Tanzania 

HOME SERVICES SHOP POSTS REVII 


Bonyeza 
vidoti vitatu 
vili vyozungushi wa 
alama nyekundu 
hapo juu (angalia 
mwelekeo wa 
mshale), utaletelewa 
menu ndogo yenye 
neno Create Page 
kwa chini(katikati ya 
menu) kama ilivyo 
hapa chini. 





NJIA. ZA KUONGEZA 
WATEJA NA MAUZO 



Shori 


1* 

Liked 



INUll 1 lUdllUI 


Share 

<P 

Copy Link 

O 

Report 

2 

Create Pag< 


Followir 

Public Figure - Ngimu, Singida, Tanzania 


HOME POSTS PHOTOS ABOUT 


JttSL 1 1 .1 90 oeoDle like this 


Bonyeza Create Page, 
utaanza moja kwa 
moja hatua ya 
kwanza ya kuanza 
kutengeneza ukurasa 
wako kwa kubonyeza 
Get Started kisha 
unajaza jina la 
ukurasa wako 





Bonyeza Get Started 
kuendelea mbele 
hatua inayofuata 



iy clicking Get Started, you agree tothe 
Facebook Pages terms. 


Anza kutengeneza ukurasa wako kwa kujaza jina la 
ukurasa wako. 


Name your Page 

Choose a name that reflects what your 
Page is about. 


CO 



Ukitumia ukurasa wa mtu mwingine 

kutengeneza wako,hakuna taarifa itakayo tumwa 

kwa mmiliki wa page kuwa umetumia page yake. 



Kama unapata shida hupata uhurasa wa huanzia, nahupa 
uhurasa wangu utumie hutengeza waho. 

Kama utapenda kutumia ukurasa wangu fuata maelekezo 
yafuatayo: 





Bonyeza fb.me/shorimnofficialpage au kama unatumia simu ya 
Android au Smartphone, ingia Facebook katika eneo la search 
andika Shori MN au @shorimnofficialpage ( @ shori mn official 
page) bila kuacha nafasi. 

Utaletewa mwonekano huu: 


<- Q Shori MN 


s 




TOP 


i * 


Shori 


Ngimu, Singida, Tanzania • 
Public Figure • Anna Ngalawa,... 



Shori MN 



The Founder at Shori Success 
Life • Founder/CEO/Owner at... 


Bonyeza page yangu (ina picha yenye nembo). Kisha utabonyeza 
vidoti vitatu vilivyo zungushiwa hapa kwa alama nyekundu juu 
mkono wa kulia. (Angalia hatua ya 1 hadi 3 ukurasa wa 9 hadi 10. 


ZINGATIA: 

Katika sura ya kwanza hakikisha, umeweza kutambua mahali/jinsi 
ya kupata neno create page pindi unapokuwa Facebook kupitia 


simu. 




UFUPISHO WA NJIA & JINSI YA KUFUNGUA PAGE 


lli kufungua ukurasa wako, unaanza kwa kubonyeza neno Create 
Page. Hizi hapa ni njia za kupata neno Create Page na kuanza 
kutengeneza ukurasa wako: 


O Bonyeza link hii hapa iliondani ya mabano ( Create Page ) 
kasha fuata maelekezo utakayopewa kulingana na 
browser utakayochagua. 



Ingia Facebook tafuta neno Create Page. 

Njia rahisi ya kuliona ni kuingia katika ukurasa ambao 
tayari umekwisha tengenezwa 


AU 


Ingia facebook kisha juu kulia ubonyeza vimstari hivi 
angalia hapa chini mahali pa kuvipata. 





Kisha angalia kushoto, telemka chini kuona machapisho 
yanayofuata utaona ( Q Pages). Chini ya neno Q Pages, utaona 
Q Create Page. 

Rejea uk. 6, njia ya pili jinsi ya kupata neno Create Page. 

Bonyeza hapa kurejea NJIAVAPILI 




CHUKUA NAKALA YAKO KAMILI KWA 
KUTUMA UJUMBE AU KUPIGA 0682937214 
KWA GHARAMA YA SH. 9500/= TU. 


UTANGULIZI WA SURA YA PILI 

Sura ya kwanza umejifunza jinsi kuanza 
kutenegeneza ukurasa wako na jinsi ya kupata 
neno create page ambalo ndio neno muhimu 
ukitaka kuanza kutengeneza ukurasa. 


Sura ya pili nakuelekeza mambo muhimu ya 
kuzingatia katika kuchagua aina ya ukurasa kwa 
kutumia simu. 



PITIA KURASA ZOTE KABLA YA KUCHAGUA 


Facebook ina aina za kurasa zaidi ya moja. Kila aina inamatumizi 
yake. 

Hivyo ni muhimu kuzielewa aina za kurasa kabla ya kuchagua na 
kuanza kutumia ukurasa wako. 

Vipi kama umesha chagua na unaona umekosea? 

Usihofu kwa sababu Facebook wanaruhusu kubadili mara nyingi bila 
kizuizi. 

Ufafanuzi wa aina za page na vipengele vyake 

Hadi leo disemba 2016, ukitumia simu kufungua ukurasa 
facebook utapata aina 11 za kurasa na 6 kama utatumia kompyuta. 
Na kila aina ya ukurasa ina vipengele vyake. 

Kama unatumia simu tupitie kurasa hizi kwa pamoja, kabla ya 
kuchagua: 




i) Books & Magazines 

Chagua aina hii ya page kama page yako itahusika na 
vitabu, majarida na magazeti au makitaba ya vitabu. 


Books & Magazines 


Select a Subcategory 


or use suggested categories: 


LOCAL BUSINESS PERSONAL BLOG 


PRODUCT/SERVICE 




ART 


Ukichagua aina (Category) hii ya page (Books & Magazines), 
utaletewa neno Select a SubCategory . 

SubCategory itakusaidia kuchagua umejikita na nini hasa chini 
ya page uliyochagua. Mfano umechagua page ya Books & Magazines 
sasa katika Books & Magazines utachagua unahusika na nini, 
uchapaji, magazeti tu, makitaba n.k 

Rejea hapa jinsi ya bu-Chagua aina ya page(uhurasa) 



Book 


Book Series 

Hivi hapa ni aina vipengele vya 

Book Store 

Books & Magazine 
utakavyopewa chagua 

Library 

kinachokuhusu: 

Magazine 


Newspaper 


Publisher 




ii) Brands & Products 

Mfano, una bidhaa na huduma mbalimbali unazozitoa na 
kuziuza kupitia duka la mtandaoni (online shop), website na 
pia una mawakala na wauzaji wa reja reja, nakushauri 
uchague category ya brands & products 

Makampuni kama Microsoft na Apple yanatumia pia aina hii 
ya page. 

Brands & Products ina sub category zifuatazo: 




Unachotakiwa kufanya ni kupitia kila category na 
subcategories zake kwanza kabla ya kuchagua. 


Uangalie kama katika category ya page uliochagua ina subcategory 
yenye jina linalokaribiana au sawa na biashara au shughuli 
itakayoendeshwa. Kama haipo, chagua Category nyingine kisha 
uangalie subcategories zake ili uchague inayokufaa zaidi. 


iii) Companies & Organizations 


Hii category ni mbadala wa Local Business Page ambayo 
kimsingi imejikita eneo moja na kumtaka mteja kutembelea 
ofisini. 

Companies & Organizations ni aina ya page inayokufaa ikiwa 
una kampuni lakini si lazima mteja kutembea au kusafiri afike 
mahali ofisi ilipo ndio apate huduma au kufanya manunuzi 

Kama kampuni ina matawi mengine makubwa sehemu zingine, 
matawi yatafungua page pia kwa mfano huu: 


JINA LA KAMPUNI 

JINA PAGE FACEB00K 

Nokia (kampuni mama) 

Nokia 

Nokia (Tawi la Tanzania) 

Nokia Tanzania 

Nokia (Ghana) 

Nokia Ghana 

Nokia (Nchini Malawi) 

Nokia Malawi 


Kwa uchache hii hapa ni orodha ya vipengele (sub category) 
iliopo ndani ya Companies & Organizations, vipo vingele 
zaidi 30: 


Aerospace Company 
Agricu Iture Company 
Automotive Company 
Biotechnology Company 
Cargo & Freight Company 


Ukiwa Facebook ukichagua 
campanies & organizations 
kisha subcategory utaweza 
kuona orodha yote 


Cause 


Chemical Company 


Community Orgianization 


Community Service 


Company 



Oomouter Oomoanv 


iv) Local Businesses 


Una kampuni au taasisi inayotoa huduma au kuuza bidhaa 

ndani ya eneo moja? 

Local Businesses inakusaidia, wateja wako kutambua mahali 
duka au ofisi ilipo na kuweza kufika. Pia huonesha muda ambao ofisi 
itakuwa wazi na kufungwa. 

Hii inakufaa kama unauza bidhaa au kutoa huduma ndani ya 
eneo moja, mfano katika mkoa, wilaya au nchi moja. 

Bidhaa au huduma zinatolewa na ofisi katika ukurasa wa 
namna hii ni zile za kushikika ambazo huhitaji mteja afike ofisini, 
mfano viwanda vya kufyatua tofali, kutengeneza mabati n.k 


Local Businesses ina nafasi ya ziada ya kujaza: 

1. Anwani ya duka au ofisi ilipo 

2. Namba ya simu 

3. Zip code/code number rejea uk 24 kwa Mwongozo 

4. Mahali ofisi au duka linapopatikana. 

Hizi taarifa humsaidia mteja anayetafuta taarifa, huduma au 
bidhaa mtandaoni kuona mahali duka au ofisi ilipo. 




v) People 

Hii ni aina ya page inayohusu watu. Watu maarufu, 
mwanamuziki, msanii, mchekeshaji, mwandishi, mwandishi wa 
habari, motivational speaker, bloger, afisa wa serikali, mwanasiasa 
n.k 

Kama unahitaji ukurasa wa wako binafsi wa kukutambulisha 
kwa watu au kutambulisha kazi zako, chagua aina hii ya ukurasa. 


Aina zingine za page utakazoziona kupitia simu ni: 

• Movies 

• Music 

• People 

• Sports 

• Television 

• Website & blogs pamoja na 

• other 


Kurasa zilizobaki hapo juu zinajieleza zinahusu nini. Chagua aina ya 
ukurasa inayoendana na kazi husika. Unapochagua aina ya ukurasa 
angalia na sub category zake. 

Kama aina ya sub category haipo katika orodha inayoendana na kazi 
yako chagua inayofanana na category yenyewe. 

Mfano: Umechagua Category ya Local Businesses, katika vipengele 
vya local businesses hukupata kinachoendana na kazi yako unaweza 
kuchagua Subcategory ya Local business au tafuta aina nyingine ya 
ukurasa. 




ACHIEVE YOUR SUCCESS 



TUANZE KUTENGENEZA UKURASA WAKO KWA KUTUMIA SIMU 


Ni rahisi kutengeneza ukurasa wako na kujaza taarifa za 
ukurasa wako ukiwa facebook ukitumia smatphone. 


HATUA 2 



HATUA 3 



HATUA4 


Bonyeza Create Page 



Bonyeza Get Started 


• Jaza jina la ukurasa 


• Chagua aina ya aina ya kazi biashara 


Twende hatua kwa hatua hapa chini 


Bonyeza Create Page 

Hatua ya kwanza, Bonyeza Create page kupitia njia 
mojawapo kati ya nilizoeleza katika sura ya kwanza. Napendekeza 
njia ya pili au ya tatu. 



O Bonyeza Get Started 


Hatua ya pili, Baada ya kubonyeza ©Create Page, hatua 
inayofuata ni kubonyeza Get Started (kama utaliona neno Get 
Started) kama halipo endelea hatua ya tatu. 


<— Create Your Page 


Connect with your audience 
on Facebook 

Businesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 




By clicking Get Started, you agree tothe 
Facebook Pages terms. 


O Jaza jina la ukurasa 



Name your Page 



i) Chagua jina 
zuri la biashara 
yako na kisha jaza 
sehemu ya Choose 
a name for your 
page. 


NEXT 









Sifa za jina zuri la kutumia linatakiwa: 

• Liwe rahisi kutamkika na kukumbukwa na mtumiaji wa 

ukurasa wako. Hii humsaidia mteja kukumbuka jina na akitaka 
kurudi katika ukurasa wako inakuwa rahisi kuupata 

Mfano: Tiba Za Magonjwg Shori MN, Ngalawa health 
products n.k 


• Lisiwe refu sana, jitahidi liwe fupi angalau kati ya neno moja 
hadi matano, ni vema jumla ya characters zote zisidi 15. Jina 
refu si rahisi mtu kukumbuka 

Mfano: Google, Apple, Nike hii ni mifano ya majina ya 
biashara yenye neno moja japo majina hayo hayamanishi 
kinachoendeshwa na kampuni. 


• Liwe na maneno yanayotafutwa mtandaoni. Kutumia jina 
linaloendana na kumanisha biashara au kazi inayoendeshwa 
katika ukurasa ni vizuri zaidi. 

Mfano: Tiba Za Magonjwa, Register Your Company badala 
ya JAL, MPY. 

Unapo andika jina linaloeleweka ni rahisi mtu kulipata 
akiwa anatafuta (search) taarifa kwenye mtandao. 
Vifupisho visivyo na maana kwa mteja kama JAL na MPY 
ni ngumu mteja kusearch hizo herufi vinginevyo awe na 
ufahamu wa jina hilo kabla. 

Pia ni rahisi mtu kupita ukurasa wenye jina la vifupisho 
kuliko jina yenye maana yenye kueleweka. 


• Kila herufi ya kwanza ya neno ianze na hefu kubwa, facebook 
haikubali kuandika maneno yajina lote kwa herufi kubwa. 

Mfano: Shori Sucess Life, Tiba Sahihi Za Magonjwa Ya 
Binadamu, Shori MN badala ya SHORI SUCCESS LIFE, TIBA 
SAHIHI ZA MAGONJWA YA BINADAMU, SHORI MN 


Ukichagua jina ambalo halijatumiwa na mtumiaji 
mwingine facebook utapata Username hata bila kutengeneza , 
username na jina la page vinaweza kuwa tofauti lakini 
vikifanana ni vizuri zaidi 

Taratibu zingine za kuzingatia katika kufungua ukurasa 
facebook tembelea: 

https;//mobile.facebooh.com/page guidelines.php? rdr 


0 Chagua aina ya page inayoendana na kazi husika 

Hatua ya nne, Umekwisha jaza jina la page yako 
(Choose a name for your page) hatua inayofuata ni 
kuchagua aina ya page (Select a Category) inayoendana 
na biashara/kazi itakayoendeshwa katika ukurasa. 


a) Chagua aina ya page(ukurasa) 

Chagua aina ya page kutoka orodha uliopewa ya kuanzia. 

Kama aina ya biashara au huduma haipo katika orodha 
uliyopewa ya kuanzia kati ya aina nne hizi (LOCAL 
BUSINESS, PERSONAL BLOG, PRODUCT/SERVICE & ART) 
bonyeza Select a Category upewe orodha kamili ya 
majina ya page ambayo utachagua. 


Tizima picha hapa chini. 



Choose categories for your 
Page 


Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 




or use suggested categories: 


LOCAL BUSINESS | | PERSONAL BLOG 
PRODUCT/SERVICE | | ART | 


NEXT 


i) Chagua aina ya 
page (Select a Category) 
kwa kubonyeza 
neno/eneo lililo andikwa 
Select a Category kisha 
au chagua zilizo tajwa 
hapo chini kisha NEXT 


Ukisha bonyeza Select a Category utaletewa aina (orodha) ya page. 
Hizi hapa ni aina za Page utakazopewa ili uchague inayoendana na 
kazi/biashara itakyoendeshwa katika page yako: 

Books & Magazines 
Brands & Products 
Companies & Oirganizations 
Local Businesses 

Movies 

Music 

Other 

People 

Sports 

Television 


Websites & Blogs 



Kama umechagua Companies & Organizations itaonekana hivi: 


Choose categories for your 

Page 

Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 

Companies & Organizations 
Select a Subcategory 


NEXT 


Baada ya kujaza Category Sehemu ya Subcategory itakuja. 


Subcategory ni kipengele kilichopo ndani ya aina ya page amabacho 
kitaonesha Kampuni au Shirika lako (category ulochagua mwanzo) 
inahusikaa na nini. 

Mfano umechagua Brands & Products, subcategory itakusaidia 
kuianisha ni products unahusika nazo. 


b) Chagua Sub Category 


Bonyeza sehemu ya SelectSub Category hapo juu katika 
picha utaletewa orodha ya vipegele vilivyopo ndani ya 
Category uliochagua. 




Choose categories for your 
Page 

Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 

Companies & Organizations 
Food & Beverage Company 


NEXT 


Katika Category ya 
companies & 
organizations kuna 
vipengele kama 40. 

Hapa katika vipengele 
nilivyoletewa baada ya 
kubonyeza eneo la sab 
category nimechagua 
Food & Beverage 
company 



Kama utahitaji ufafanuzi wa aina za kurasa na vipengele vya 

kurasa ili uweze kuchagua ukurasa unaokufaa kulingana na 


kazi/huduma unayotaka kufanya soma ukurasa wa 28 



Ufafanuzi wa aina za page na vipengele vyabe 


© Jaza nafasi ya website/blog kama utaletewa pamoja na 
username 

Umekwisha jaza jina la page, aina ya biashara/kazi ambayo 
itaendeshwa katika ukurasa wako. 


Hatua zinazofuata hutofautiana kulingana na aina ya page au kifaa 

unachotumia kufungua ukurasa wako. Pia unaweza kuruka hatua 


hizi ukazikamilisha badaye 

. 






a) Jaza nafasi ya website/blog kama utaletewa ukiwa unafungua 
ukurasa 

Moja ya faida muhimu ya mitandao ya kijamii ni 
kukuongeza wateja au wasomaji katika blogyako. 

Hivyo kama una blog ni muhimu kuinganisha na page au 
profile zako mtandaoni. 


Njia na mbinu za kuuza, kupata wateja na 
kujenga soko la biashara yako katika mitandao 
ya kijamii & blogs. Like hapa ukurasa wetu 
ujifunze zaidi. 

@shori_mn on Instagram 

http://www.shorisuccesslife.com/ 

0682 937 214 

See All 



Mwonekano 
wa website 
yako katika 
page ya 
biashara 
Facebook 


Kama hauna website/blog unaweza kuacha wazi utabonyeza skip, 
utajaza badaye au siku ukiwa nayo. 


b) Jaza user name ikiwa utaletewa nafasi ya kujaza 

Ni user name pekee ndiyo itaweza kutofautisha page yako 
na page zingine. Majina yanaweza kufanana lakini 
username kila profile na page ina yake isiyofanana na 
nyingine. 

Ukitaka kutengeneza user name soma ukurasa wa 66 Error! 

Reference lource nol found* Buy full version to checfe page 66 to 192 




ifc ~ * H 

Liked Following Share Save 


Jina la page (hili 
linaweza kufanana 
na majina mengine 
facebook) 


User name ya page 
(hii ni ya kipekee 
ndoo hutofautisha 
page na page au 
profile nyingine) 



Pakia (Upload) picha ya profile na photo cover 


Jifunze iinsi ya kutangaza 
biashara, kupata wateja na 
kuuza katika social media. 


Eneo la 
Profile 
picture 
(picha ya 
profile 




ivwxiKshorisuccesslife.com 


G3 q & 



Shori MN 


LEARN M0RE 


MESSAGE 


Eneo la Cover 
Photo 

(picha ya juu 
katika page 
yako) 


a) Picha ya Profile (Profile Picture) 

Picha ya profile unaweza kuweka logo kama page ni ya kampuni, 
jumuiya, shirika au kikundi. 





Kama ukurasa ni wako binafsi kama mtu maarufu, 
mwanamziki, mwanamitindo, mwigizaji unaweza kuweka picha 
yako. 



NOT APPROVED APPROVED 



Soma mwongozo na updates za ukubwa unaotakiwa wa picha ya 


profile na cover hapa Faceboob 


c) Picha ya juu ya page (Cover Photo) 


Cover photo ndio mahali jicho la msomaji au mteja wako hutua 
kwa mara ya kwanza anapotembelea ukurasa wako. 

Ni vizuri cover photo isajazwe mandishi eneo lote ili 
kuepuka kumchanganya msomaji. Lakini inatakiwa kuakisi 
kampuni, biashara au kazi zinazoendeshwa hapo kwa ujumla 


1999 

CRDB Bank Limited 
launched 

1996 

Incorporation of 
CRDB Ltd. 


2007 on 

Microfinance ^O 1 1 

Services 2009 ^ 06 ' 1 ® Banking 

Listed at Dar es Salaam 201 2 

Stock Exchange Burundi Subsidiary 


Years of 


2013 

FahariHuduma Wakala 
Agent Banking 


growth 

& transforming lives 


2015 

Recording breaking 
perfomance 







= BANK = 

Thc bank ttiat lirtent 


SendMessage 


i 






Zip code/ code number 


Baadhi ya kurasa kama Local Businesses (kutegemeana 
na aina uliochagua) katika hatua za mwanzo baada ya kujaza 
Jina la Ukuara, Category na Subcategory kabla kuendelea 
utatakiwa kujaza: 


Address 

City 

ZIR Code 


Phone Number 


N EXT 


Mwongozo 


MAMBO UTAHITAJIKA KUJAZA 

VITU UTAPASWA KUJAZA 

Address (Anwani) 

Jaza namba za sanduku la posta 

City (Mahali) 

Jaza jina la mahali biashara ilipo 

Zip Code (code # za mahali) 

Bonveza hapa kwa ufafanuzi 

Phone Number (Namba ya simu) 

Jaza namba ya simu ya ofisi 


Kama upo Tanzania ungependa kufahamu zip code za kila 
mkoa,wilaya, kata au mahali ulipo, tembelea tovuti ya TCRA 
hapa Tanzania zip code list au download hapa ukishindwa 


kuzipata tumia zip code ya nchi: 255 






UFUPISHO WA JINSI YA KUFUNGUA PAGE YAKO FACEBOOK 


3 


i ) Bonyeza neno "Create Page" 


BONYEZA HAPA UONE NJIA ZA 
KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 



Baada ya kubonyeza create page,hatua ya pili ni: 

Bonyeza Get Started 



(kutegemeona na simu au kompyuta hatua hii ya pili unaweza usione hadi 
baada ya kujaza jina na category ya page) 



Jaza jina litakalotumika katika ukurasa wako 

C ) 


Bonyeza mandishi ya pink hapa chini kurejea 
kipengele cha Jaza jina !a ukurasa 




Select Category 


Select Subcategory 


Kama hatua ya pili hukuona Get Started, ukimaliza hatua ya 4 
bonyeza get started na page yako itakuwa hewani. 

Kwa hatua hizo 4 ukurasa wako unakuwa tayari, hata kama 
ukiishia njiani na badae ukamilishe kujaza taarifa zingine 
inawezekana. 





TUTENGENEZE UKURASA KWA KUTUMIA KOMPYUTA 


lli kutengeneza ukurasa wa biashara katika mtandao wa 
Facebook kwa kutumia kompyuta fuata mwongozo ufuatao: 



Bonyeza link hii https://www.faceboob.com/pages/create 
kisha fuata hatua ya tatu. 

AU 


Ingia Facebook kupitia akaunti yako, bonyeza alama 
kisha fuata hatua ya pili 


Home 11 




Bonyeza Create page kutoka katika orodha uliopewa 
baada ya kubonyeza alamaH kisha fuata maelekezo ya 
hatua ya tatu. 


Home 20+ jP, ▼ 


Your Pages: 



Q ShoriMN 

2 Messeges 



Ngalawa ha... 2 MessagcE 



Mfano Wa Page 


/1 

See More... 






Bonyeza 




^Create Page^ 

Create Page 



21 

Manage Pages 





Create Group 



i 

New Groups 

7 









Chagua (bonyeza) aina ya ukurasa unaofaa kazi zako. 

Ukitumia kompyuta kufungua ukurasa utapata aina sita za 
kurasa. Ukitumia simu utaletewa aina 11 


^ Create a Page 

Sve your bfand, bu&iness cm cause a vcke on Facebook and cofirect witti the peopfe who mattef to you. 
Ifs free to set up. Just choose a Fage tyipe to get started. 


® te 

Loca I Busi ness o r Place Co m pa ny, Orga n izatio n o r I nstitutio n 



Brand or Product 



Artist, Ba nd o r Pu b I ic Fig u re Entertainment 



Cause orCommunity 


Rejea ukurasa wa 14 au bonyeza PITIA KURASA ZOTE KABLA VA 
KUCHAGUA usome ufafanuzi wa kurasa ili uweze kuchagua 
kurasa sahihi utakaofaa biashara au kazi zako. 



Jaza jina la ukurasa na aina ya biashara. 


Company, Organisation or 
Institution 

Join your supporters on Facebook. 

Choose a category ▼ 

Company name 


Gy clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Pages Terms. 


Get Started 



Bonyeza hapa kujaza aina ya 
kazi au biashara itakayo 
endeshwa katika ukurasa 


Bonyeza hapa kuandika jina 
la ukurasa wako. 





Kama ulichagua Local Business or Place, hatua ya 3 hapo juu 
itakuwa na vitu vingine vya kujaza zaidi ya jina na aina ya 
biashara au kazi. 


Local business or place 

Choose a category ▼ 


By clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Fages Terns. 


Bonyeza hapa kujaza aina ya 
kazi au biashara itakayo 
endeshwa katika ukurasa 



Bonyeza hapa kuandika jina 
la ukurasa wako. 


Get Started 


Kujaza taarifa za 

i) Sreet address, 

ii) City/Country, 

iii) Postcode na 

iv) Phone 

Rejea ukurasa wa 31, utapata Mwongozo wa ujazaji wa hizo taarifa. 
Bonyeza JV; Mwongozo 



Bonyeza Get Started 


By clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Pages Terms. 


Get Started 


Ukurasa wako tayari, hatua zinazofuata ni kuendelea kufanya 
marekebishoa na ujazaji wa taarifa. 







Page 


Messages 


Notifcatbns 


Insights 


Publishing Tools 


Settings 


Help ' 



MJG 

Create Page @usernamie 
Home 
Posts 
P'hotos 
Shop 
'/ideos 
Events 
About 
Likes 


Welcome to your new Page 

Befo-e you s'ia'e yoj r Fage wirlh C't r ie r s, t^y these tos that 
heJp you desc x your i>js.ness, tffand of ongan sat on. We' I! 
gve you more tips iater. 


B Add a profile picture 

Profife octu r es help you build an identity for your Fage. They a so hep ceooe find 
your Page and recognise it in posts, oomments and moie. 

Add a cover photo 

wA Cover photos heip you express your Fage's dentrty Try changing your oover photo 
when new things are happensng wiitsh your business or organEation. 


+ Add a Button 


Knowany ftiends who might like your Page? 

lirwiiting friends to lliike your Page helps other peopfe 


Eea r ch for fnends to irwlite 


■ 

G 


Sfmri MN 


Sadi Kila 

See all friends 


Ad d a &hort descri ption 

Your Page's short description heJps ceooe know what you're about, and t appears 
lin search resu ts when ceooe bok for you online. 


Biot&c hnokjgy compary 


Create a username for your Page 

When you create a usemame, it appears in costom URLi that h&ip peoplfe fiind, 
rem&mber and message you r Page. 


Facebook wamerahisisha hata kama ni mgeni katika ujazaji wa 
taarifa unaweza kufanya marekebisho ya awali wewe mwenyewe. 

Fanya marekebisho ya awali kwa kubonyeza sehemu zifuatazo katika 
ukurasa wako mpya uliotenegeneza: 

Ufafanuzi 

• Add a profile picture 

Utabonyeza kuweka picha ya profile katika ukurasa wako. 

Soma sifa za profile picture ukurasa wa 55 

• Add a cover photo 

Bonyeza kuweka picha ya juu ya ukurasa wako. Nimetoa 
ufafanuzi wa cover photo ukurasa wa 54 






Add a short description 

Maelezo mafupi ya ukurasa wako, ukurasa unahusika na kazi 
zipi au shghuli gani. Hapa utaeleza kwa kifupi. 

Create a username for your page 

Hapa utatengeneza username, reje ukurasa wa 43 kuona jinsi 
ya kubadili jina la ukurasa, category na username na jinsi ya 
kutumia username. 

Add a button 

Kitufe cha mawasiliano kinachoelekeza watu wakupigie simu, 
watume mesesji, watembelee blogu yako, wa download n.k 



INAONEKANA UMECHUKUA SURA YA l 


HADI 4 TU ZA KITABU CHA MWONGOZO WA 

UKURASA WA BIASHARA FACEBOOK BADO 


KUNA SURA YA 5 HADI 14 



Umeacha sura ya 5 hadi 14 ambazo ni muhimu 
kwa maboresho, ustawi na uendeshaji wa 
ukurasa wa biashara mtandaoni Facebook kwa 
mtu anayetumia simu au kompyuta. 


CHUKUA NAKALA KAMILI KWA MALIPO YA 
SH. 9,500/= TU. (PIGA SIMU: 0682937214) 






Licha ya kuwa kitabu hiki kinatoa ufafanuzi wa kila hatua 
muhimu na mambo yote muhimu katika kuweka settings na 
taarifa za biashara au matangazo katika ukurasa, Bado 
tutakupatia msaada bure wa kukusaidia kutengeneza ukurasa na 
kufanya maboresho ikiwa utakwama. 


HIKI NI KITABU MUHIMU KWA WATU WANAOANZA 
KUENDESHA BIASHARA MTANDAONI FACEBOOK KUPITIA 
UKURASA MAALUMU WA BIASHARA. 


Kimeandihwa na: 

(Mshauri wa biashara na masoho mitandaoni) 

Hon. Shori MN 

www.shorisuccesslife.com 


Simu: 0682937214 


